MÁNAÐAEIUT 


til stuðnings frjálslegri trúarskoðun. 


Ritstj* M, J, Skaptason, 


A N N A Ð Á R . 


:o:- 


GIMLI, MAN. 

PRENTUÐ t PRENTSMIÐJU G. M. THOMPSON’S. 
1894. 



EFNIS-TFIRLIT. 


Athuganir við sköpunarsöguna (niðrlag) bl. 10. 

Ástæður fyrir breytingu skírnarinnar bl. 112 
Ávarp bls. 1- 

Endrlausnin(ræða eftir M. J. Sk.)bls. 89. 

Er syndaflóðið sögulegr og sannr viðburðr eða ekkil (Fyrirlestr jeftir 
M. J. Sk.) bls. 12. 24. 40. 

Fermingarform bls. 117. 

Hjónavígluform bls. 87. 

Hugleiðingar úm ritninguna bls. 33. 102. (níðrlag) 

Hugmyndir ýmsra þjóða um uppruna heimsins (niðrlag) bls. 69. 
Hyrningarsteinar trúar vorrar (E. A. Horton) bls. 135. 

,,Jehovah“ eða „Jahve“ (C. L. Abbott) bls. 8. 

Kvæðí: Trúarjátning (S. J.) bls. 31. 

„ : 31. kapítuli 4. Móses bókar (Myrrak) bls. 169. 

Ptah-hotep eða hið elsta rití heimi bls. 145. 

Eitningin og fornleifafundirnir bls. 150. 

100 ritningastaðir, er sanna Unitaratrú (þýðing) bls, 166. 183. 

Smávegis bls. 118, 135, 136. 

Skírnarform bls. 85. 

Spurningar tilhinna orthodoxu bls. 71. 

Sýnishorn af sunnudagaslcóla-kenslu (þýtt) bls. 17. 

Trúarþíngið í Chieago 1893 bls. 137. 

Trúín á guð, (átta fyrirlestrar eftir M. J. Savage); 

I. TJppruni og þroskun guðshugmyndarinnar og guðsdýrkun— 

II. Er guð til 1 bls. 73. [arinnar bls. 57. 

III. Getum vér þekt guðl bls. 96, 105. 

IV. Hefir guð sjálfsvitund, er hann persónulegr, er hann góðr J 

V. Hví opinberar guð sig ekkiJbls. 153. [bls. 121. 

VI. Eigum vér að tilbiðja guð? bls. 170. 

VII. Eigum vér að biðja guð? bls. 185. 

Hpprisan (þýðing) bls. 53. 




apbrún. 

Mánaðarrit 
til stuðnings frjálsri trúarskoðun. 



II. jj GIMLI, MAK, JANÚAB 1894. | J . 

Á Y A R P. 

- uoo - 

Kæru vinir og kaupendr „Dagsbrúnar !“ 

Vér færum yðr þakklæti yort fyrir stuðning þann, er þér liatið 
veitt blaðinu með Því að kaupa það og borga. Það voru sumir að 
segja að vér hefðum rasað fyrir ráð frain, er vér byrjuðum útgáfu 
þess, án þess að vita með vissu, hvort vér fengjum næga kaupendr, 
eða ekki, en reynslan sýndi það, að traust vort til landa vorra, til 
frelsisneistans, sem býr í hinni íslensku þjóð hér vestan hafs, var ú 
bjargi hygt, og vér endrtökum þakldæti vort til landa vorra fyrir hin- 
ar góðu undirtektir manna með að styrkja blaðið. Því miðr hafa tínv- 
arnir verið svo harðir, að þriðjungr kaupenda blaðsins hefir ekki ge: - 
að borgað það enn, og hefir það gjört oss mikinn hnekkir og af þ í 
stafar óregla á útkomu þess. Vér höfðum engan höfuðstól til að bvr ja 
með, og geftim því að eins haldið því áfram, að vér fáum jafnóðum 
inn til að borga kostnaðinn, eftir þvt sem hanu fellr á. Margir tit- 
sölumenn blaðsins hafa reynst oss bestu drengir, hafa^borgað að meiru 
eða minna levti úr sínum vasa þau eintök, sem þeir hafa selt, en ekki 
getað fengið borgað, svo sem þeir herrar B. Jósafatsson, Pembina; 
Hon. Sk. Brynjólfsson, Hallson ; Björn Halldórsson, Mountaiu. Ef 
fieiri væru þeirra líkar, þyrftum vér engu að kvíða. Menn gæta of 
sjaldan að því, hvað það hefir að þýða, að ganga úr liði að 
styðja málefni eitt peningalega, sem peninga þarf við. En þar nnd 



2 


ir er framgangr allra fyrirtækja kominn, að menn liggi okki á liðí 
sínu í þeiin efnum. Og síst af öllu ættu menn að gjöra það, þegar 
um máléfni þau er að ræða, sem mönnum er annt um. Þáð er vita- 
skulfl og eðlilegt, að menn vilji legg'ja sem minst í sölui’nar, en menn 
verða að gæta þess, að vera ekki svo knappir, að málefnið fyrir þrð 
hljóti að falla. Það getr hver maðr sóð, að framfarir vorar í trdmál - 
um standa eða falla á peningaspursmálinu. Það er því undir hverj- 
um einstökum manni komið, hvort menn vilja halda þeim við eða 
fella þau. 

Aftr er annað undarlegt, sem vér viljum benda mönnum á, og er 
það það, að það lítr svo út, sem margir landar vorir séu að berjast á 
móti sjálíum sór. Menn, sem unna frjálsum hugsunarhætti og frjáls- 
um fólagsskap í trúmálum, ekki einu sinni láta það vera, að styðja 
stefnu þessa með framlögum, heldr eimnitt hið mótsetta; menn, sem 
neita ,,fyrirdæmingu“ og „innblæstri, 11 þeir telja sig hæði með lu- 
þerskum og styrkja þá, en láta skoðanahræðr sína falla í valinn fyrir 
fóleysi. Hvaða meining erí þsssu? Yór þykjumst vissir, um að liin- 
ir lúþersku bræðr vorir í rauninni viiji ekki þiggja styrk þessara 
manna; þetta er nokkurskonar sjálfsmorð, ef menn gættu að því. 

Hvað árangrinn af útkomu ,.T)agsbrúnar“ snertir, þá erum vór 
ánægðir með haun. Menn eru farnii' að hugsa sjálfir meira en áðr. 
Ottinn fyrir eilífu víti er svn farinn að dofna, að varla finst nokkur 
maðr, sem treystist til að halda }>ví fram. Djöfullinn heyrist varla 
nefndi' á nafn, nema til að brosa að honum. Þessari gömlu martröð er 
farið að létta af mönnum. Hún kvelr einlægt færri og færri á'dauða- 
stundinni og hún má líka fara, það er öldungis víst, en það er eins 
og sóra J. B. sagði einhverju sinni, að ef að þessi kenning færi, þá 
færi einnig meira með. En mega menn ekki verða feguir, að sjá og 
læra að þekkja það sem óhreJijandi sannleika, að allr sá grundvöllr, 
allar þær trúarsetuingar, sem bygðar eru á lielvíti og djöílinum, eru 
lygar og uppspuni til þess að kúga og pína trúgjarna menn. Op- 
inberlega eru menn búnir að afneita þessari k vmingu, menn eru farn- 
ir að skammast sín fyrir hana. Oss gleðr þaö mjög, að opinberlega 
á fundi suðr í Dakota, e r haldinn var til að mynda söfnuð þar, er 
sagt, að prestarnir syðra hafi lýst því yfir, að trúin á innblástr ritning- 
arinnar og helvíti væri ekki neitt aðaispursmál fyrir þá; það er góðr 
vottr, vottr um, að þeir eru farnir að hugsa líka og fyrirverða sig 



3 


fyrir þessai' ljótu hugmyndir um Guð. Það er heldr ekki hægt anu 
að, unga fólkið okkar sér þetta, og því er hávaðinn af því með oss. 
En þó að vér finnum það, að vér séum á réttri leið, að bjargið þunga, 
sem vér byi'juðum að velta, sé farið að hifast, þá megum vér eklii 
^ e gg'j a ^rar í hát, vér megum ekki halda að oss höndum, því þá veltr 
lijargið ofan á oss aftr. Yér skulum taka höndum saman og styðja 
iiver annan. Vér vitum, að vér vinnum fyrir velferð mannkynsins 
með því að hrinda hinum lágu og óvirðulegu hugmyndum um Guð og 
unnáð líf, sem eru svívirða hæði fyrir mannkynið og skapavann, vér 
vitum, að vér vinnum Guði til dýi'ðar, en sjálfum oss, hörnum og af- 
komendum til velferðar. Það er komið los á hjargið, Iátum það ekki 
falla aftr í sitt gamla sæti. Menn eru farnir ao fyrirverða sig fyiir 
trúna á djöful og víti og hókstaf, varla nokkur maðr treystist mi 
framar, að játa hana. Upprunaspillingin játa menn nú að sé ósam- 
boðin manninum. Syndafallið játa menn að sé þjóðsaga ein, og að 
syndaflóðinu brosir hvert barnið. Burt með þessar óvirðulegu kenn- 
iugar, en höldum í þess stað á lofti föðurást Guðs, að vér séum lians 
börn, og eigum að verða honum velþóknanleg svo að ekkert geti skilið 
oss frá honum,• ,,hvorki háski né svorð, hvorki hungr né drepsótt- 
hvorki liöfðingjadæmi né völd, hvorki dauði né ]íf,“ því vér.oigunt 
að verða „eitt með honum“ að lokum.“ 

Þroskunar-lögmál. 

(Þýðing). 

Efvér förum að virða fyrir oss þroskunarhugmyndina (evolutior.), 
þá getum vér tekið manninn eða þroskun hvers einstaklings, s«m 
dæmi upp á þroskun alls mannkynsins. 

Yér skulum taka barnið, sem fyrst er farið að læra stafrofið og 
fáeinar vísur utan að, það er svo hjartanlega sannfært urn það, að það 
viti ósköpin öll. Drengirnii' okkar eða telpurnar litlu, sem byrjuð 
eru að læra undirstöðuatriðin í sögu, landafræði, reikningi, málfræði 
o. s. frv.j eru svo hreykin af því, hvað mikið þau viti. Þegar liærra 
kemr og börnin okkar eru búin að ganga í gegnum barnaskólana og 
eru farin að búa sig undir æðri skóla, þá fara þau að sjá það, að það 


4 


sé þó töluvert, sem þau eigr eftir ólært, en þau ætla, að það sé svu 
sem sjálfsagt, að þau geti lært það alt á þessum æðri skólum, sem þau 
eru að búa sig til aö ganga á. En þegar þau eru búin að læra alt á 
þeim skólum, sem lært verðr, þá fara augu þeirra að opnast og þui 
fara að sjá það, að með þessum afarmikla lærdómi, sem þau hélduað 
væri, hafa þau ekki lært alt, sem lært verðr, það fara að ljúkast ujijji 
á þeim augun fyrir því, að þótt þau sóu nú búin að vera að nema í ein 
10—15 ár, þá eru þau þó ekki komin lengra en að því, að vita hcern- 
i.g þau eiga að fara að nema. Þá fyrst geta þau farið að nerna, og efoir 
því, sem árin safuast yfir þau, fylla þau huga sinn með einu og oðru 
af hinum svo kölluðu vísindum manna. En eftir því sem lengra 
líðr á æfina og þau sökkva sér dýpra og dýpra niðr í að nema og 
rannsaka og skoða, þá sjá þau, að það, sem þau hafa numið, er í sam- 
anburði við það, sein þau eiga ónumið, sem vatnsdropi einn á móti 
úthafssænum. Þarna sjáum vér þroskun (evolution) einstaklingsins, 
og eins og henni er varið, eins er várið þroskun mannkynsins. 

Fyrst verða fyrir oss spurningarnar ,,hvaðan‘‘ og ,,hvert.“ Fyrst 
af öllu fara menn að hugsa um upprunaun, hvaðan maðrinn og náttúr- 
an og heimrinn só kominn, og hvernig hann sé til orðinn. Fyrst af 
öllu, þegar maðrinn var orðinn svo þroskaðr, að hann fór að beita 
skynseminni, kendi reynslan honuni það, að hver afleiðing hlýtr að 
hafa sína orsök. Hann sá það fljótt, að hann þurfti að framleiða með 
höndum sínum alt, sem hann þurfci sér til varnar og skýlis og. þæg- 
inda. Svo fór hann að líta í kringum sig, og sá jörðina, með öllu 
því sem er og lifir á henni; hann sá fljótin og vötnin og sjóinn og 
sicepnur þær som í þeim lifa, og ljósin á himnum uppi, sólina, tungl- 
ið og stjörnurnar. Þær gengu brautir sínar og ýmist hurfu sjónum 
hans, eða komu í ljós aftr. Hann sá fljótt, að það var langt umfram 
það, sem hann gat gjört, að búa þetta til eða stjórna því og halda því 
við, kom þá ósjálfrátt fram spurningin : ,,Hver hefir búið þetta till“ 
Hr.nn leitaði eftir svari, en það gekk okki svo greitt að fá það; hann 
fór að svara séi sjálfr og sagði: „Þessir hlutir »111 allir handaverk veru 
þeirrar, sem er langt um meiri og vitrari og máttugri, en ég er, og nafn 
hennar skal ég kalla : Guð.“ 

Þannig talaði hann, en var þó ekki ánægðr. Þessa hugmynd, 
sem hann hafði fengið, þurfti hann að gjöra líkamlega, klæða hana i 
Hkamlegan og sýnilegan búning. Búningarnir urðu margir, som von- 



ltígt var. Sumir tóku eftir því að eldhnöttr sá á himnum uppi, sem 
vér köllum ,,sól,“ gaf mönnum ljós og hita, lífgaði grösin og hlómin 
óg ávextina; hún ferðaðist dag og nótt um himinhvolfið eins og hún 
væri að líta eftir öllu á jörðunni. Þeir hugsuðu sér því, að þatta 
hlyti að vera hin máttugasta vera í heiminum; þeir sögðu þvi við 
sjálfa sig : „Vér skulum fara og tiibiðja hana og kalla haua : Guð,“ 
og þetta gjörðu þeir um tugi þúsunda ára. Aðrir bjuggu sér til 
inyndir af mönnum eða dýrum, eða þeir hlönduðu saman manni og 
dýri og höfðu myndina hálfa mann og hálfa dýr og kölluðu þetta 
guði, voru guðir þessir mjög margvíslegir. Fyrst hafa menn lifað 
saman' einstakir út af fyrir sig, eins og dýrin, en þegar „familian“ fór 
að myndast, og menn fóru að lifa fleiri saman, foreldrar og hörn og 
ættmenn, þá fóru menn að sjá, að laganna þurfti við, og maðrinn fór 
að búa ,,lögin“ til eins og menn gjöra enn þann dag í dag, fyrir hvert 
eitt tilfelli, sem þeirra þurfti með í lífinu. En til þess, að gjöra lögin 
gildandi og koma mönnum til að hlýða þeím, þá fundu menn það 
ráð, að segja: „Þetta er lögmál Guðs 'vors, hann hegnir þeim, sem 
brjóta þau, en launar þeim sem hlýða þeim.“ Þannig fór trúiu 
smátt og smátt að myndast. Hugmyndin uin „liina fyrstu orsök“ var 
gjörð líkamleg og fékk nafnið „Guð,“ og lögin til þess að stjórna 
mönnunum voru tileinkuð Guði. 

En loks kom að því, að einstakir menn fóru að skara svo fram úr 
öðrum, að þeir komust á æðra þroskastig. Menn þessir fóru að sjá og 
skilja það, að hvorki sólin, sem var einn hluti sköpunarinnar, eða 
myndir þær, sem þeir sjálfir höfðu búið til, gátu hafa skapað heim 
allan. En þegar menn fóru að skilja þetta, þá fóru menn að rífa niðr 
hina gömlu byggingu, menn fóru að gjöra guð ólíkamlegan aftr, og 
gekk það miklu örðugra, en hið fyrra, að gefahonum líkamlegan bún- 
ing. Menn áttu svo bágt með að gjöra sér hugmynd um „hina fyrstu 
orsök,“ höfund alls í ólíkamlegri mynd. svo að hann væri hvorki sýni 
legr né þreifanlegr, hefði hvorki líkama né'limi. Löks komust menn 
að þeirri niðrstöðu, að „hin fvrsta orsök“ væri skyni gædd hugsandi 
vera, lík manni að sköpulagi, en ósýnileg. En svo kom, að þessi hug- 
íuynd nægði mönnum ekki og menn tóku það ráð, að búa til sarii- 
bandslið milli mannsins og hins ósýailcga Guðs, maun, er væri hinn 
útvaldi Guðs, og stæði í beinu sambandi við hina fullkomnu veru, 
Gnð. Frá þessari hugmynd var uú ekki nema skref eitt til ’ninnar 



C 


rtæstu, tíl hugmyndarinnai’. um holdtekju Guðs. Þannig getum vér 
súð, hvernig hin . kristna trú hefir smátt og smátt mynilast, , einlægt 
stigið af lægra stigi á annað æðra, uns þsssu hinu æðsta stigi var uáð. 

En longu áðr en trúin náði þessu þroskastigi, fóru menn að 
gjöra sér hugmyndir um annað líf, þær hugmyndir áttu rót sína að rekja 
tiL ástarinnar tíl lífsins, og óttans og liryllingarinnur fyrir ■ því, að 
h.ætta að vera til. Þegar nrenn fyrst sáu felaga sína og vini, sem þeir 
itöfðu elskað, alt í einu hætta að hreifast, anda, tala, sjá; þegar þeir 
sáu líkami þeirra eyðast og rotna, þá hefir þaðfyrst vakið hæði undrun 
þeirra og sorg. Skynsemi mauna hefir sagt þeim, að afdrif þeirra 
numdu verða þessu lík, og svo hafa menn farið að grufla út í það, 
óljóst í fyrstu, hvort ekki væru neiu ráð til þess, að komast hjá þessu, 
eða að minsta kostt draga úr því, svo það yrði ekki svona óttalegt, 
eins og menn æfinlega reyna, þegar menn mæta einhverju ógeðfelclu 
eða illu. 

Metm höfðu snenima tekið eftir því, með sívaxandi undrun, 
hvérnig trén og blómin og grösin á vissum tímum visnuðu og eins og 
dóu út; on urðu svo aftr eins og áðr fyrri, græn og ljómandi fögr, og 
full með líf. Yafalaust hefir þetta skotið manninum þeirri liugsun í 
hvjóst, að líf mannsins mundi endrtakast eftir að hin hryllilegu um 
?kífti væru um garð gengin. Hinsvegar var það honum ljóst að þessí 
endrnýjung lífeins gat ekki g-engið fyrir sig á sama hátt og hjá trján- 
iim og blómunum og grösunum, því ef svo liefði verið, hefði hanu 
átt að sjá hina dauðu rfsa upp og ganga um eins og þeir gjörðu í 
lífinu. 

Meim ályktuðu því á þessa leíð: Maðrínn hlýtr að lifna aftr að 
nýju, annaðhvort í öðrum líkama, eða þá, ef að hinn sami líkami á 
að endrlifna, þá verðr liann að endrlifna á öðrum stað. 

Trúin á sálnaflakkið hjá hinum austrlénsku þjóðum á rót sína að 
ílekja til hinnar fyrri hugmyndar, en trúin á annað líf hjá hinum 
kristnu þjóðum, sem kallaðar eru og mörgum fleiri, tíl hínnar síðari. 
Þá eins og nú áttu menn sér óvini, og vildu síst af öllu að þeir hefðu 
sömu hústaði og þeír sjálfir eftir dauðann, en svo framarlega sem lífið 
byrjaði aftr, þá gátu þeir tæplega hugsað sér það, að þeir fengju 
sjálfir að njóta yndis og gleði í öðru lífi, en að óvinum sínum yrði 
fyrirmunað að lifa eftir dauðann. 

SÖkum þessa kom þeim til hugar, að skifta bústöðum hinna dánu 



{ 

í tvo lieiina, í Lústaði sælunnar og- bústaði kvalanua. Xú þektu nienn 
ekkert, sem gæti valdið meiri kvölum, en logandi eldr, það vissu 
menn af reynslunni og því létu menn kvalirnar, sem menn ætluðu ó- 
vinum sínum, vera þær að stikna í brennandi löga. Hefði rnenu 
hugsað sér lífið eftir dauðann þannig, að sál mannsins færi úr einuni 
líkarna í annan, þá hefðu menn látið sálir óvina sinna fara í líkami 
liinna lægstu og ófullkomnustu dýra, en vina sinna í líkami hinua 
æðri dýra. 

Þarna sjáum vér tröppUstigin, sem trúin hefir gengið í gegn um, 
hugniyndina ujn liina fyrstu orsök eða „guð,“ hugmyndina uni lögin, 
sem menn láta vera komin heint frá Guði, svo menn verði viljugir að 
hlýða þeim, framhald lífsins, og hugmyndina um hegningu yfir þeim 
vondu og' laun fyrir þá góðu í öðru lífi. Þessar hugniyudir eru grund' 
völlurinn undir trúhrögðum allra þjóða, hvar svo sem þær eru á jörð- 
unni, en þær eru mikið hreyttar eftir því á hve háu þroskastigi þjóð- 
er, sem hefir þær. 

Yér sjáum því að trúbrögðin eru öll ein samanliangandi heild, 
þau eru ráðgáta, sein menn eru að búa sér til, sem menn eru að hugsa 
út. Vér sjáum það, að þessi hugmynd, „trúbrögðiu,“ vex og þrosk- 
ast og skýrist. Fyrst hneygðust menn að því, að gjöra Guð líkamleg- 
aii, að gjöra hngmyndina um annað líf líkamlega líka, en nú fiilla 
menn einlægt meira og meira frá því, og því ineira, því hærra sem 
menn koma á riðið, því skarpari sem hugsunin verðr. Yillimaðriiiii, 
sem stendr á lágu stigi, hvað alla sálarhæfileika snertir, getr ekki skil- 
ið neitt, nema það, sem hann getr séð og þreifað á, fyrir því gjörii' 
hann sér myndir af guðum sínum, sem hann. tilhiðr, þar sem kristnir 
menn g'jöra sig' ánægða með þá mynd, sem þeir húa sér til- af Guði í 
huga sínum. 

En villimaðrinn trúir því eins fastlega að siun guð sé hinu sanui 
og rétti guð, eins og hinn kristni maðr, að hugmynd sín um hina 
„fyrstu orsök,“ hinn „andlega guð,“ sé hin eina rétta? Þetta leiðii- 
oss aftr til þeirrar skoðunar, að líf einstaklingsins, livers einstaks 
manns, sé fyrirmynd á lífi. alls mannkynsins yfir höfuð. 

Villimaðrinn.er bárnið, sem trúir því, að það, að þekkja stafrof- 
ið, sé hin mesta speki, og kristnu mennirnir eru eins og skólalæri- 
sveinarnir, sem ætla að það sem þeir hafa í skólanum iært, sé öll heims - 
ins speki. 



8 


Orðið og hugmyndin 
„ J e h o v a h“ eða ,, J a h v e.“ 

Eftir C. L. Abbott. 

(Lausleg þýðing). 

Qyðingar stafsettu uafnið á guði sínum Y.h.v.h. Báru þeir svo 
mikla virðU'gu fyrir nafninu „Guð,-' að lesendum hinna helgu rit-a 
vai- bannað, að nefna þetta nafn, eftir því sem það var ritað þarna, 
og Því höfðu þeir í staðinn nafnið ,,Adonai,“ sem þýðir: drottinn. 
Þossi virðing fyrir nafni guðs þeirra var bygð á Levit. 24, 16., þar 
:tem bannað er, að leggja nafrf guðs við hégóma. Þetta leiddi seinna 
til þess, að enginn nema prestarnir vissu, hvernig áttí að bera nafuið 
fram, og loksins óx helgi þess svo, að þeir vissu það ekki heldr. Það 
•H' sagt að Símon „hinn róttláti,“ er uppi var um 300 fyrir Krist, hafi 
verið hinn seinasti, er lcunni að bera nafnið fram, en síðan hann leið 
anginu. 

Þegar ,,Massoretar“ fundu upp hljóðstafa merkin* milli 600 og 
800 árum eftir Krist, þá bættu þeir inn í nafnið „Yhwh“ hljóðstöfun- 
iim : e, o og a, svo að nafnið varð þá: Yehowali. 

En þegar vér sjáum það, að Gyðingar sjálfir viðrkenna, að fram. 
hurðrinn á nafninu sé glataðr, þá hlýtr sú spurning að koma oss til 
hugar: hvaða vissu höfnm vér fyrir því, að þessir hljóðstafir séu hinip 
róttul Hvernig vissú Gyðingar, livaða hljóðstafi átti uð setja iun í 
nafnið, þegar þoir aldrei liöfðu lieyrt það framhorið, aldrei heyrt hljóð- 
ið í orðiuu ? Menn liafa áðr deilt allmikið um þetta og hafa deilur 
þæ" nú fallið niðr. 

Nafnið á guði ketnr og 43 sínnum fyrir sem Yah, en alls staðar, 
uema á eiuum stað, hafa þýðendrnir hreytt því og lagt það út: „drott- 
imt.“ Þetta pafn „Yah“ íi guði, finst 1 mörgum orðum öðrum, svo sem 
í Esa jah, YAijah, ha !ieAujah (líkt/og nöfn norrænu guðánna koma fram 
í öðrum oi'ðum og nöfnum, svo sem: Þórstcinn, Þórmóðr, Þór- 
valdr o. s. frv.). 

* Alt til þess tíma var enginn hljóðstafr í ritmáli Gyðinga, máttí því 
lesa fivert orð á marga vegu, og spruttu af því villur margar og 
„innblástrsleysi." 



9 


Sumir ætla, að Yah sé stytt mynd af Yahweh og sé það eldra, en 
það er rnjög ólíklegt, Gyðingar báru of niikla virðingu fyrir þessu 
nafni til þess, að fara að gera sér dælt við það og búa sér til gælunafn 
á guði sinum. Miklu meiri eru líkurnar fyrir því, að Yah sé liið upp- 
runalega nafn á Guði, on þá er spurningin : hvaðan kom þetta nafn 'i 
Yísindamenn hafa töluvert fjallað um þetta mál og komist að þeirri 
niðrstöðu, að nafnið sé kaldeiskt. Ættland Gyðinga var Kaldea. Það- 
an voru þeir komnir, og goðsagnir Kaldeumanna skýra frá Guði ein- 
um, sem að líkindum er hinn sami og Gyðingaguðinn Yali. Það er 
Kaldeaguðínn ,,Ea,“ sem rekja má aftr enn lengra upp tíl hínna Mon- 
gólsku Accada. Köfn beggja þessara guða eru borin fram á líkan 
hátt. I steinrúnum Kaldea er Ea nefndr ,,Guð lífsins og þekkingar- 
iunar,“ „drottinn spekinnar,“ „drottinn laganna,“ „hann, sem veit 
alla hluti,“ „drottínn afgrynnisins“ og „konungr vatnanna og garðs- 
ins.“ Hann er látínn koma fram sem verndari og hjálpari í synda- 
lióðssögu Babýlonarmanna. Þar er sagt, að Bel vildi eyðileggja mann- 
kynið og láta engan undan sleppa. Ea vill það ekki og vill láta 
nokkra lifa eftir. Hann segir manni eínum, að byggja skip og taka 
á það vini sina og skepnur. Vatnsílóð gej'sar yfir og tekr því nær 
til himins, svo að guðirnir sjálfir verða óttaslegnir, en „Ea‘- gefr skip- 
inu góða lendingu á fjallstindi einum og frelsar þannig nokkurn hlut 
af mannkyninu. 

I guðakerfi Kaldea var „Anu“ konungr guðanna og guð hins 
æðsta himins, ,,Ea“ var verndari og hjálpari manna og „Bel“ guð 
kraftarins, hegningarinnar, herskapar og dauða. Voru þossir tveir 
síðar nefndu börn „Zicu,“ loftsins. Hver þessara guða átti sér kouu. 
Hét kona „Ea„Davkiná.“ Börn þeirra voru : ,,Tamzi“, „Bel,“ 
„Merodach“ og „lstar;“ kölluðu Púnverjar og aðrar þjóðir austrlanda 
þá „Baal“ og „Astoreth.“ Nú er ómögulegt að bera á móti því, að 
alt til endrreisnar trúbragða Gyðiuga á dögum Josiahs, 621 fyrir Krist, 
voru þeir Baal, Astoreth og Yah dýrkaðir allsstaðar þar, sem Gyðing- 
ar tilbáðu Guð, bæði Israelsmenn og Júðaflokkr, og verðr þetta ekki 
skýrt á annan hátt en þann, að Ea hafi fyrst verið dýrkaðr sem hinn. 
fyrsti og æðsti guðanna, en síðan eingöngu, sem hinn eini Guð. 

Þetta verðr þá uppruninn að hinum grimma Gyðingaguði, er 
þáði blóðugar fórnir bæði dýra og manna, sem deyddi sakhuisa frum- 

burði, sem skipaði að slátra jafnt konum sem körlum, jafnt börnum 

• 



10 


sem brjdstmylkingum. Þetta er guðinn, sem innblástrinn er frá kom- 
inn og v.aldið liefir lxinuin óttalegu truboðnnarstríðum í 19 hundruð 
ár, þetta er guðinn prestanna, þeir hafa klætt hann í gyðinglegau, ka- 
þólskan, presbyterianskan, lúþerskan búning, en látum haún elcki 
lengi' vera, vorn Guð, setjurn guð Krists í hans stað, hinn kærleikrsríka 
guð, og látum hanu drottna í vorum hjöitum og verka þár frið og ein- 
drægpi og bróðrást, en deyða hræsnina og ' lygina, sem nú gagnsýrir 
svo tíma þá, er vér lifum á, að menn st/njandi og andvarpandi ganga 
til hinna helgustu athafna, til að hræsna fyrir guði og heyra, hver 
bezt geti skrökvað á þeim stað, þar sem hann er tilbeðinn. 


Athuganir við sköpimarsöguna. 


Xii. 


S iðferðisletj ug andley sk'ópun. 


Með fám orðum skal loks minst á hina æðri andlegu sköpun, þótt 
ekki sé hún eins áþreifanleg og hin. Fyrst fékkst maðrínn við að ná 
valdi yfir náttúrunni, en síðan fór hann að uá valdi- yflr sjálfum sér. 
Um leið og' maðrinn var að temja villidýrin, tamdi hann einnig sjálf- 
an sig, um leið og' liann ræktaði jörðina breytti hann ástríðum sínum 
nieð þyrnum þeirra og þistlum í blóm og ávexti, um leið og liann 
fræddist um lög náttúrunnar, þroskaðist sála hans samkvæmt lögmáli 
liennar, og um leið og hann bygði sér skýli og heimili, lagði hann 
grnndvöllinn að mannúð og mentun. Sámfara heimilislífinu byrjar 
mannfélagið. Vér gáturn séð forboða familíunnar í blóminu, og enn 
þá skýrara hjá spendýfinu, en nú bvrjar hún til fulls með manninutn* 
Hjónaband manna er tengt fullkomnari böndum og afkvæmi þeirra er 
alið upp með meiri umhyggju og um lengri tíma. Familíurnar sam- 
einuðu sigogmynduðu ríki, ríkin satneinuðu sig og mynduðu þjóðir 
er einlægt urðu stærri og stærri með margbreyttu fyrirkomulagi. 

Jafnframt því, sein þetta borgaralega félag þroskaðist, þroskaðist 
réttlætishugmyndin líka. Þegar, er inenn fara að eiga félag sarnan, 
fara þeir að meta og virða réttindi hvers annars. Boðorðin verða 
þcim opinberuð, rituð með enu þá skýrara letri, en á steintöflunum 



11 


í'oiðum. Nauðsynin s.jálf neyddi þá til þess, að viðrkenna boðorðið : 
,.Þú skalt ekki náunga þínum niein gjöra,“ alt að einu fyrir það, 
þótt þeir álitu það sjálfsagt, að gjöra öllum öðrum, en nánustu félög- 
um sínum það rangt til, sem þeir gátu. En eftir því, sem ættflokk- 
avnir blönduðust saman, þroskaðist róttlætishugmyndin, þótt; smáværí 
í íyrstu; hún þroskast einlægt og vex og- verðr að lögum hjá þjóðun- 
um og jafnrótti milli þeirra innhyrðie. 

Jafnframt því, sem félagshugmyndin vex, þá vex og þroskast 
einnig mannúð og hlíða. Ljúflyndi það og hlíða, sein vér sáum spen- 
dýrið læra við hrjóst móðr sinnar, nær hjá manninum eklti einungis til 
barnanna, hcldr til harnabarna þeirra og víkkar út til fjærstaddari 
jjkyldinenna. Það tengir ættflokkinn saman með trygða- og þjóðina 
með vináttu-handi. Avextir þess verða hinir mannúðlegn hæfileikar 
og koma þeir í ljós í j'msum góðgjörðastofnunum, þar sem hvorki er 
gjörðr munr á ættflokki eða þjóðerni, en allir nienn eru skoðaðir sem 
bræðr, hvort heldr það er „Gyðingr eða griskr. þræll eða frelsingi.“ 

Með félagshiigmyndinni vex einnig- fegrðarhugmyndin og fegrð- 
arfýstin. Xáttúran sjálf sýnir oss fegrðina í yndislegum myndum og 
litbreytingum. Hinn óásjálegi kofi stækkar og verðr að snotru og 
Smekklegu heimili, og hið klunnaleg-a guðalíkneski verðr að ljómandi 
og haglega gjörðri myndastyttu. Jafnvel hin hroðalegu manndráp 
verða einn liðr í fegrðarþroskunínni. Málið, sem villimenn hafa tii 
að mála andlit sín og gjöra þau ófreskjuleg á ófriðartímum, verðr 
seinna notað til að mála með hin fegrstu málverk. Ilogi viliimannsins 
hreytist í hörpu, með því að leggja streng- við streng.. Svo kemr 
mentunin og veldr enn þá fegrri sköpun. Málið líkist afarmiklu 
taugakerfi mannfélags-líkamans, og skýrir einui kynslóðinni eftir aðra 
reynslu og sögu hinua undanfarandi kynslóða. Bókhlöðurnar eru eins 
og sístarfaudi ódauðleg heilakerfi, og hrúga upp hugsunum, þekkingu 
og tilfinningum, og geyma þetta eiin þá hetr en nokkurt manns minni 
öld eftir öld. Þannig hefst mentunin frá hinum tryltu hersöngum 
og baidagasögúm og vefr sannleikanu í hugmyndasköpun, er geyma 
hinar veglegustu hugmyndir og vonir manna og hlása mönuum öðrum 
nýjum í hrjóst. 

Trúin rís og einlægt hærra o g hærra. Húu byrjaði með hiuum 
blóðugu fórnum til þess, að fæða og sefa hina reiðu guði, liún vex tii 
þess er hún nær liugsjón sinni í hínum mannlega Buddha eða Kristí, 



sem kendi algjörða miskunnsemi, og að hin rétta fórn, sem guðunum 
skyldi færa, væri að þjóna mönnunr og afneita sjálfum sér fyrir aðra' 
Tilbeiðslau sjálf þroskast líka. Hún byrjaði með óttanum fyrir hinum 
veika guði, „sem gekk um kiing í aldingarðinum. “ Húo þroskast og 
verðr að iotningu fyrir nærveru guðs, hins ósýnilega, en sem þó er sí 
og æ „á milli trjáuna,“ og allsstaðar innan um sitt sköpunarverk; húu 
gengr eftir stigum kærleikans engu síðr, en stigum lögmálsins. 

Og það er aðdráttarafl hlutanna seni veldr þessari sköpun. Efnið 
dregr að sér efni og myndar þannig sólir, sól dregr að sér sólu og 
myndast þannig sólkerfi, smáagnir myndast af samdrætti enn smærri 
ósýnilegra agna. Þessar smáagnir dragast saman og mynda krystalla 
og kompur (cells), kompurnar dragast saman og mynda lifandi líkami. 
Kai'lkyn og kvennkyn tengist í blómstrum og familíum,' familíurnar 
tengjast, og verða íiokkar og þjóðir. Maðrinn tengist konunni og for- 
eldrarnir börnunum, vinr tengist vin óslítanlegu kærleiksbandi, sem 
slitnar ekki við gröfina, því það nær inn í eilífðina, og þetta band 
lengist einlægt og teugir mennina saman í friðí og bróðrkærleik. Þessi 
sköpun sýnir því liina djúpu þýðingu í orðunum : „Guð er kærleiki'.“ 
Þessi ,,alfaðir“ vefr sig meira og meira um börnin sín. Fyrst vermdi 
hanu efnið í sólunum, lét blóðið verma dýrin og lífga. lét móðurina 
vermast af ástarylnum, lífgaði alheiminn með sínum krafti, og þótt 
liann sé of hátt upp hafiun til þess að fara í manngreinarálit, þá er þó, 
sem hann tali með meira en móðurlegri ást: „Getr móðirin gleymt 
bariiinu á brjósti sér i Já, svo er víst, en — ég skal ekki gleyma þér.“ 

E N d i r . 


Er synclaflóðið sögulegr og sannr viðburðr 

eða ekki ? 

^ lt til skamms tíma hafa menn ætlað það, að mannkynið alt sé frá 
"*■ Móa komið; menn þektu ekki annað uin uppruna mannkynsins, 
en hinar hebresku sögnr í ritniugu vorri, menn ætluðu, að um hiua 
e-ldri tíma mannkynsins gætu meun aldrei fengið aðra hugmvnd en 
þá, sem þar er skráð ; sagnafræðingarnir voru ekki miklir fornfræðiug- 
ar, hvar á laudi sem þeir voru, þeir hættu sér því lítið út í fovnöldina, 



13 


ftnnað en það, sem þeir tóku eftir grískum og rómverskum rithöfund- 
um, þeir báru svo mikla virðingu fyrir hinu gamla, þeir vildu ekki og 
máttu sumir hverjir ekki, ef þeim var lífið kært, hagga gildi ritningar- 
innar, sem innblásinni frá upphafi til enda, þeir hugsuðu því ekki 
lengra út í það, en að mannkynið (o : frá Adami) væri tæpra sex þús- 
und ára gamalt eins og jörðin sjálf og alheimrinn, en hið síðar mann- 
kyn frá Noa ekki nema liðlega 4000 ára gamalt, því Xói átti eftir 
biflíutali að hafa verið uppi um 1650 árum eftir sköpun veraldar, eða 
2350 fyrir Krist, eftiv voru tali, því að í hinni gömlu þjóðsögu Hebrea 
um flóðið, sem átti að hafa komið yfir heiminn fyrir syndir manuanna 
stendr í 1. Mós. 7, 20.—24 : „Fimtán álnir gekk vatnið yfir fjöllin svo 
þau fóru í kaf, þá dó alt hold, sem kvikar á jörðunni, fuglar, fénaðr 
og dýr, og ormar, sem þá skreið á jörðunni og allir menn. Alt, sem 
hafði lifandi anda í nösum sínum, alt á þurlendinu það dó, og þannig 
var afmáð sérhver skepna, sem var á jöi’ðunni. Kói einn varð effcir og 
það, sem með honum var í örkinni.“ 

Mörgum manninum þvkir nú g-aruan að vita það hvorf þetta sé nú 
verulega svo, að menn þeir sem nú lifa á jörðinni séu allir frá þessum 
Xóa koninir, sem átti að hafa lifað um 2350 árum fyrir Krist, þá átti 
þetta flóð að hafia komið, sem drekti öllu lifandi á jörðunni nema Nóa 
gamla og dýrum þeim, sem hann bjargaði í örkinni, frá honum áttu 
svo afcr allar kynkvíslir jarðarinnar að útbreiðast og öll dýrin, sem nú 
eru til. Eftir því hlytu allar þjóðir á hnettinum að vera yngri, en 
Nói gamli; engin þeirra ætti að geta talið ætt sína lengra fram. En 
nú skulum vér sjá: Þetta flóð átti að hafa komið um 2350 árum fyr- 
irKrist; nú skulum vér halda niðr í sögunni til daga Mósesar, ssm 
uppi var um 1500 árum fyrir Krist og litast um, hvort þá séu líkur til 
að mannkynið sé ekki eldra, en nálægt 800 ára. Ég ætla að skreppa 
með yðr til Egyftalands, þessa undr frjófsama dals í norðaustrhorni 
Afríku, þar sem áin Kíl veltir sér yfir bakka sína til þess að flytja 
nærandi lífskraft yfir miljónir ekra. Dalrinn er breiðr neðst, en mjókk- 
ar'upp eftir. Þegar vér fÖrum upp eftir ánni Níl, þá blasir við aug- 
uin vorum hver stórborgin á eftir annari. Hvert musterið á eftir öðru 
gægist gegnum pálma- eða myrtus-lunda. Það eru ljómandi bygging- 
ar, eldgamlar, en sem þó aldrei hafa í flóð komið, veggirnir eru út- 
skornir alls kcnar myndum og rúnalétri um írægðarfarir konunga þeirra 
í fornöld, sem þá var. Nú eru að eins eftir rústirnar, súlnagöngin. 



14 


rneir eða minna af hinum risavöxnu konungamynclum. Þær sitja óft 
á stóli með höndur lagðar á kné, tröllslegar að vexti, hver ein högg.vin 
ilt úr einum steini. I horgunum er alt á flugi og ferð, menn eru þar 
að kaupa og selja, rétt eins og enn þann dag í dag. Menn eru sum- 
staðar í hópum þúsundum saman, og manngrúinn veltist áfram, rétt 
eins og í stórborgum vorum einhvern- hátíöisdaginn. Yið hin skraut- 
legu musteri sjáum vér líkfylgdirnar g'anga í „proeessiu" rétt ein» og 
á vorum tímum, með nokkuð frábrugðnum siöum. Prestarnir blessað- 
ir fremstir í flokki. Hinir fornu Egyftar hafa verið álitnir trúmenn 
miklir. Hæn'i iivor dagr var helgaðr einum eðr öðrum guði. Vér sjá- 
um borgina Thebu, höfuðstaðinn í efra Egyftalandi og mustefisstaðinn 
Karnak, einhvern þann nafnfrægasta í heimi. Prestarnir hera fram 
fórnir, hænir, kynda myrrhu og reykelsi fyrir guðum sínum. Þeir 
dýrkuðu guð í þrenningu alloft, Osii'is, skaparann, Horus, frelsara 
jþoirra, og Typhon, hinn vonda anda, sem þeir kölluðu. Hann átti 
snemma að vera baldinn, því hann braust út um kvið móður sinnar 
Nutpe er hann fæddist. Yér sjáum liina risavöxnu Pyramyda, fer- 
strenda, hlaðna uppmjóa úr höggnu grjóti, fleiri hundruð feta háa og 
svo ummálemikla að neðan, að þeir ná út yíir fleiri dagsláttur (ekrur). 
Ef vér komum inn í grafreitina, þá sjáum vér minnisvarða hinna dánu 
skína með logagyltum útskurði og ljómandi fagrlituðum málverkum. 
Eina æðstu veru dýrka þeir umfram aðra, þó fáir aðrir en prestar 
þeirra: Amun, hinn hulda guð, hann á að vera skapari og viðhald- 
ari allra hluta. Með söngvum og serimonium fylgja þeir ástvinum 
sínum til grafar. Þeir trúa á sálnaflakkið, á hinu mikla dóm, er 
Osiris á að dæma alla menn, eftir því hvort þeir hafa lifað vel eða 
illa. Stundum myndi oss þó hregða í brún, er vér kæmum í eitt- 
hvert musterið og gætum séð bak við fortjaldið inn í hið allra helg- 
asta. Þar inni fyrir er þá kannske annaðhvort uaut eða köttr, oða 
eitthvert annað dýr, sem tignað er, en egyftsku prestarnir mundu 
ekki verða ráðalausir fremr en nafnar þeirra nú á dögum, ef vér 
færum ao spyrja þá livernig á þessu stæði. Þeir myndu fljótlega 
segja: ,,ekki skaltu hugsa að þetta sé guð sá, er vér dýrkum, heldr 
er þetta sýnishorn hins skapandi krafcar, sem gefr öllu líf og vitund 
og hræring. En inentaðir voru þair, þessir Egyftar. Þar gengu 
hinir mestu spekingar í skóla: Móses, Pythagoras, Hefodot.og Plató. 
Egyftar þektu leugcl ársins og lögun jarðar, þeir reiknuðu rit myrkva 



15 


ólar og tungls, þeir þektu mælingafræði, söngfræði, efnafræði, 
læknisfræði, byggingarlist, akuryrkju og námagröft. Hinar stærstu 
byggingar, sem smíðaðar hafa verið alt til þessa eru minni, en Pyra- 
midai þeirra. Steinmyndin af Rameses 2. konungi þeirra vegr 900 
tons. Egyftsk myndaskrift er að rninsta kosti rituð 3000 árum fyrir 
Kr v 5—600 árum fyrir ílóðið, ætla sumir hana miklu eldri. Egyftskr 
fornfræðingr, Lepsius, sá blekbyttuna og reyrpennann á myndum 
frá tímabili 4. konungsættarinnar, 8—900 árum fyrir flóðið, og pa- 
pyrns-stranginn hefir sést á myndum frá tímabili hinnar 12. konungs- 
ættar, um 3000 f. Kr. (sjá Enc. Br.). Hin elstu veggjamálverk sýna 
listir og mentun svo langt á veg komnar, að sjálfa fornfræðingana 
furðar á því. Yérsjáum þar hús með dyium, gluggum og „veranda,“ 
víugarða og aldintré; glergjöi'ðarmenn voru Egyftar miklir, og er 
þatta alt mik.lu eldra en flóðið. A veggjunum gömlu sjáum vér 
myndir af hérmannaflokkum á göngu, vopnuðum með spjótum og 
skjöldum, slöngum, kuífum,- öxum, svei'ðum, brynjum og öðrum her- 
tygjum. Iíúsin eru útbúin allskonar stólum, borðum, legubekkjum, 
í nijög skrautlegum stíl. Þar eru sýndar stúlkui' -dansandi á stutt- 
kyrtlum, meun glímandi, leikandi og teflandi. Þar eru sýndar barna- 
brúður og ýmislegt leikfang, ölvaðir gestir í samsætum. I allra 
handa glersmíði voru Egyftar snillingar, svo menu enn þann dag í 
dag hafa tæplega gotað komist til jafns við þá. Kínverskar flöskur 
'hafa fundist í, gröfum frá tímabili 18. konungsættai'innar (um 1600 
f. Kr.), sem bendir á, að þá hafi verið samgöngur milli Egyftalands 
og- Kína. Egyftar smíðuðu bæði gull og silfr. Allir rökuðu þeir 
höfuð sín, höfðu hárkollui' og stundum falskt skegg. Kvennfólkið 
skrýddist eyriíahringum, arinhringum, ökla- og háls-höndum, þær 
höfðu spegla, kamba og nálar. Musteiinvið Thebuborg eru öll eldri 
en 1000 árum f. Kr. Eornfræðingar þeir, sem styttst telja aldr E- 
gyptalands kónunga, segja, að Menes hinn fyrsti konungr þeirra hafi 
hyrjað að rikja um 3500' árum fyrir Kr., einum 1200 árum fyrir Nóa- 
ílóðið, en frá Menés tekr eiu konungaættin við af annari. Hinir E- 
gyftsku prestar sögðu hinum gríska sagnafræðing Heródót, að frá kon- 
ungiuiun Menes og til hins fyrsta konungs Moeris væri 331 konungr 
(dálítið íleiri ættliðir eu liinir 8, sein áttu að vera rnilli Adams og Nóa 
gamla). Erá Osiris til Anasis töldu þeir 15,000 ár. (Framh.) 



16 


DAGSBBÚN. 

Nýir kaupendr að II. árgangi „DAGSBRITJsAli 11 geta fengið. 

I. árg. hennar fyrir einun gis 50 cents, á meðan upplagið endist. 

Kaupið Dagsbrún. Lesið Dagsbrún. 
Inn á hvert einasta heimili ^3^3 

æ 11 i „D A G S 13 R TJ jST“ a ð k o m a s t. 


SUNNANFARI. 
Yerð árg. $1,00 


Útsölumenn Sunnanfara í Vestrheimi 
eru: W. H. Pauison, 618 Jemima Str., 
Winnipeg; Sigfús Bergmann, Garðar, N. 
IX; G. S. Sigurðsson, Minneota, Minn., 
’■ og G. M. Tbompson, Gimli, Man. 


t rjálslyndasta Ts, ð ,.1 1 11 yi y , iy y, y III. ar, 
islenzka blaðið -* J HJ IDll Ullgl, jaitstj. Skúli Thoroddsen, 
liytr lesendum sínum innlendar og útlendar fréttir, fróðlegar, gagnlegar 
og ljóst samdar ritgjörðir og bókafregnir. Útsölum. G. M. Thompson. 


Nýir kaupendr að 46. árg. Þjóðólfs 1894 

fá ókeypis: 

1. Sögusöfn Þjóðólfs V. og VI., 278 bls. 

2. Söguna af Þaríði formanni og Kambsránsmönnum, 1. befti. 

3. Sömu sögu, 2. kefti, er verðr prontuð,á næstkf)mandi vori. Alls yiir 
400 bls. ókeypis. Vetð árg. $1,50. — Útsölumaðr G. M. Thompson. 


ISAFOLD 1894, $1,50, NORÐRLJOSIÐ, $0,85- og KIEKJIJBLAÐIÐ, 0,60 
eru tíl sölu hjá G. M. Thompson. 


G. M. Thompson hefir á hendi alla afgreiðslu a 
Dagsbbún og annast fjármál hennar. Kaupendr 
smii sér því til hans í þeim efnum. 


Hve nær sem kaupendr að „Dagsbrún" skifta tun bústað, eru þeir 
vinsamlega beðnir að senda skriflegt skeyti um það til G. M. Thompson 

,,DAGSBRÚ]SÍ“ kenir lit einu sinni á mánuði kverjuin, verð $1.00 
um árið í Vestrheimi; á íslandi Kr. 2.00, greiðist fyrir fram. Send til ís- 
lands en borguð hér $0.75.——Skrifstofa blaðsins ér hjá Magn. J. Skapta- 
o son, Gimii, Man. Canada. 


Ritstjóri: Magn. J. Skaptason. 


Prentsmiðja G. M. Thompson. 




